4 


kin nitori olukuluku ẹniti fi) 


' gbé ata.) ga li a o rẹ̀ silẹ: ẹn 


Ô sì pa òwe yìí fún àwọn kan tí wQn gbékẹ̀ lé ara wọn pé 
oládodo ni wọn, tí wQn sì kẹgàn àwọn ẹlòmíràn: Àwọn 
ọkùnrin méjì gòkẹ̀ lọ sínú tẹ̀npìlì láti gbàdúrà; ọkan jẹ 
Farisi, ẹ̀kejì sì jé agbowúdẹ̀. Farisi na duro, o si gbadura 
pẹlu ara rẹ̀ bayi pe, Ọlọrun, mo dupẹ lọwọ rẹ, nitoriti emi 
kò dabi awọn ẹlomiran, alọnilọwọgbà, alaiṣôtọ, panṣaga, 
tabi gẹgẹ bi agbowode yi. Mo gbààwẹ̀ lẹ̀ẹ̀mejì lẹ̀sẹ̀, 

mo sì fì fúnni ní ìdámẹwàá ohun gbogbo tí mo ní. 

Ati agbowode duro li òkere, kò si fẹ gbe oju rẹ̀ soke ọrun, 
ṣugbọn o gbá a li àyà, wipe, Ọlọrun ṣanu fun mi li ẹlẹṣẹ. 
Mo wi fun nyin, ọkunrin yi sọkalẹ lọ si ile rẹ ni idalare ju 
ekeji lọ: nitori ẹnikẹni ti o ba gbé ara rẹ ga li ao rẹ silẹ; 
ẹni tí á bá sì rẹ ara rẹ̀ sílẹ̀ ni a ô gbéga. Lúùkù 18:9-14 


...kò gbàgbé igbe àwọn onírẹ̀lẹ̀. Sáôàmù 9:12 


Oluwa yio ke gbogbo ẹ̀te ipọnni kuro, ati ahọn ti nsọrọ 
ohun igberaga: Psalmu 12:3. 


Ibukún ni fun ọkunrin na ti o fi Oluwa ṣe igbẹkẹle rẹ̀, 
ti kò si ka onirera si, tabi iru awọn ti o yà si eke. 
Sáàmù 40:4 


Bí Olúwa tilẹ̀ ga, síbẹ̀ ô ṣíjúwò àwọn onírẹ̀lẹ̀; 
Sáàmù 138:6 


Nigbati igberaga ba de, nigbana ni itiju de: ṣugbọn 
lọdọ onirẹlẹ li ọgbẹn wà. OWE 11:2 


Oluwa yio pa ile awọn agberaga run: ṣugbọn on o fi idi 
àgbegbe opé mulẹ. OWE 15:25 


Ibẹ̀ru Oluwa li ẹkẹ ọgbọn; ati niwaju ọlá ni irẹlẹ. 
OWE 15:33 


Olukuluku ẹniti o gberaga li aiya, irira ni loju OLUWA: 
bi a tilẹ fi ọwẹ somọ, kì yio wà li aijiya. OWE 16:5 


Ìgbéraga ní í ṣáájú ìparun, ẹ̀mí ìgbéraga sì f ṣáájú ìṣubú. 
O sàn láti jẹ onírẹ̀lẹ̀ pẹ̀lú àwọn onírẹ̀lẹ̀, ju láti bá àwọn 
agbéraga pín ìkágun. Owe 16:18-19 


Ṣaaju iparun, aiya eniyan a gberaga, ati ṣaaju ọla ni irẹlẹ. 
OWE 18:12 


Nipa irẹlẹ ati ibẹru Oluwa li ọrò, ati ọlá, ati ìye. OWE 22:4 


Igberaga enia ni yio rẹ̀ ẹ silẹ: ṣugbọn ọlá ni yio gbe 
onirẹlẹ ọkàn le. OWE 29:23 


Enia buburu ninu igberaga rẹ̀ nṣe inunibini si talaka: 
jẹ ki a mu wọn ninu ete ti nwọn rò. Nitori enia buburu 
nṣogo nitori ifẹ ọkàn rẹ̀, o si sure fun olojukokoro, ẹniti 
Oluwa korira. Enia buburu, nipa igberaga oju rẹ̀, kì yio 
wá Ọlọrun: Ọlọrun kò si ninu gbogbo ìro inu rẹ̀. 

Sáàmù 10:2-4 


Nitori tali o mu ọ yatọ si ẹlomiran? kini iwọ si ni ti iwọ kò 
si gbà? Njẹ bi iwọ ba ti gbà a, éṣe ti iwọ fi nṣogo, bi ẹnipe 
iwọ kò gbà a? 1 Kẹríítì 4:7 


Ṣugbọn o funni ni oore-ọfẹ diẹ sii. Nitorina o wipe, 
Ọlọrun koju awọn agberaga, ṣugbọn o fi ore-ọfẹ fun awọn 
onirẹlẹ. Jákẹbù 4:6 


Bákan náà, ẹ̀yin ẹòdẹ, ẹ tẹrí ba fún àwọn àgbà. Nitôtọ, 

ki gbogbo nyin má tẹriba fun ara nyin, ki a si fi irẹlẹ 

wọ nyin: nitori Ọlọrun kọ oju ija si awọn onirera, o si fi 
ore-ọfẹ fun awọn onirẹlẹ. PETERU KINNI 5:5-6 Nítorí náà, 
ẹ rẹ ara yín sílẹ̀ lábé ọwọ agbára nlá Ọlọrun, 

kí é lẹ̀ gbé yín ga ní àkúkò yíyẹ. 

Nítorí ohun gbogbo tí n bẹ nínú ayé, ìfékúfẹ̀ẹ ti ara, 

àti ìfékúfẹ̀ẹ ojú, àti ìgbéraga ìyẹ̀, kì í ṣe ti Baba, 

bí kò ṣe ti ayé. 1 Jòhánù 2:16 


